


























YCHYDIG O BENNILLION 


A gyfansoddwyd 


y 


Am eu Medrusrwydd a'u 'Tiriondeb 
at y Cleifion. 


TRIGOLION Goginan a'i glanau, 
A'r cŵmydd a'r bryniau o'r bron, 

Cydunwch â mii roi caniad 

: O glod i'r enwogion yn llon. 


H. 
Sefi Mr. ROoWLaANDs; y Doctor, 
A MoRcANS eì bartner ŷn awr; 
“Hwy wnaethant ddaioni, 'does amheu, 
I gannoedd o fodau y llawr, 


“adw 
nb 


» 








Yoa 
Me 








llif, 


Â dyma un sydd yn neillduol, 

, Yn destun i ganmol y ddau— 

Un Morgans, pan ga'dd ei anafu, 
Ac angau yn prysur neshau. 


IV. 


Ei fraich wedi ei dryllio yn ddarnau, 

. Trwy'r esgyrn, y gïau, a'r cnawd; 

'Doedd-obaith am gael ei adferiad 
Heb 'madael âg aelod y brawd! 


X 


Daeth fri o'r meddygon cywreiniaf 
O rywle, a'u harfau yn llym, 

Gan feddwl cigyddio'r creadur 
Dan boenau yn ymyl y glyn. 


VI. 
Ei fraich a gydunwyd i'w thôri, 
A. mawr y trueni hyn oedd; 
Ac yntau a'i wraig a ddywedent, * 


Nad oedd dim boddlonrwydd ar g'oedd. 


VII. 
Fe gyrchwyd meddygon Goginan 
Yn fuan i olwg y claf; 
A hyn sydd yn destun ymffrostio, 
Ei fod ef yn mendio yn brâf. 





9 
VIII, 


Mae'n syndod o'r mwyaf i weled 
A chlywed am weithred mor hoff, 
Ar ferch o Goginan fu'n dyodde' 
Âm amryw flynyddau yn gloff. 


IX. 
Dangosodd meddygon Goginan, 
Eu gallu a'u medr ar hon; 
Ceir gweled hi'n fuan yn rhodiïo, 
Heb ganddi na gwialen na ffon. 


X. 
Am esgyrn, a gïau, gwythienau, 
A. chlwyfau o natur bob rhyw; 
A phob anhwylderau tufewnol, 
Astudiant fawr allu eu Duw. 


XI. 


Holl grefftwyr a mwnwyr y gweithiau, 
Cyfodwch yn awr yn gytân ; 

A gored mae pawb i ddamweiniau— 
Mor hoff gael rhai medrus i'ch trîn. 


XI. 


A mynwch feddygon Goginan, 
Gwnant ymddwyn yn gyfiawn o'ch plaid ; 
Un aelod byth ni chewch ei cholli, 
Os na fydd yn wir angenrhaid. 





4 
XIII. 
Dymunwn bob llwydd i'r ddan feddyg 
Tra bydUont hwy vma yn byw; 
Yn amlwg bo'u llafur i weled” 
1'r cleifion trwy fendith ein Duw. 


XIV. 


Os gofyn wna rhywun yn rhywle 
Pwy ganodd fath eiriau mor wael, 

Rhyw leieyn o ben y mynyddau 
Heb ganddo fawr ddoniau i'w cael. 


XV. 


Ae 'nawr, yr wyf fi yn terfynu 
Gan dynu yn gyflym i'r pen ; 

'Pob p«rch i feddygon Goginan 
Dymuned pob Cymro, Amen: 
A ERONIAN. 


i 





ga ŵM bynag a gyhoeddo y gân hon heb gantatad yr 
awdwr, a_gospir. 


Ŵ 


^D. JENKINS, ARGRAFFYDD, ABBRYSTWYTH. 











